Pahayagan ng Partido Komunista ng Pilipinas 
Pinapatnubayan ng Marxismo-Leninismo-Maoismo 


Taon XXXVIII Blg. 13 
Hulyo 7, 2007 
www. philippinerevolution. net 
Editoryal 


Panloloko ang alok na usapang 
pangkapayapaan ng rehimeng Arroyo 


N ee e a ang mga susing upisyal pansegu- Hindi mapayuyukod ang NDFP at rebolusyonaryong 


ridad at pandepensa ng Malacañang na nais kilusan sa banta ng rehimen na pormal na nitong ba- 
umano nilang muling buksan ang pormal na bansagang “terorista” ang PKP at BHB at ihahanay sa 
usapang pangkapayapaan sa pagitan ng Gubyerno ng mga bandidong grupo 
Republika ng Pilipinas (GRP) at National Democratic NA l 2 tulad ng Abu Sayyaf 
Front of the Philippines (NDFP), pero sa kundisyong 2 A ~at Jemaah Islam- 
magdedeklara ng tigil-putukan ang Bagong Huk- KK iyah sa ilalim ng 
bong Bayan (BHB). tinaguriang Human 
Nananatiling bukas ang rebolusyonaryong ki- Security Act (HSA) 
lusan na makipag-negosasyong pangkapayapaan sa o batas “anti-tero- 
naghaharing rehimen pie 25 rismo.” Hindi nati- 
basta't magpakita tinag ang mga rebolu- 
ito ng sinseridad. syonaryong pwersa sa 
Subalit tahasang dakdak ng rehimen 
ibinabasura. ng na gagamitin ang pa- 
NDFP ang di ma- [ON ALAK ND sistang HSA para 
katwirang kundi- |8 7 ks “durugin ang mga te- 
syong nais ipataw rorista” at lipulin ang re- 
ng rehimeng Arroyo bolusyonaryong kilusan ba- 
para sa pagpapatuloy go sumapit ang 2010. 
ng usapan. Malinaw na Nais palabasin ng rehimen na ang patuloy na 
gustong itali ng rehi- lumalakas at lumalawak na rebolusyonaryong ki- 
meng Arroyo ang muling lusan ay napakahina na at padausdos. 
pagbubukas ng usapang Gusto lamang ikubli ng re- 
pangkapayapaan sa pagsu- himen ang mga kabiguan 
ko ng Partido Komunista nito sa larangan ng 
ng Pilipinas (PKP), Bagong digmaan, gayundin 
Hukbong Bayan (BHB) at ang kawalan nito ng 


mga rebolusyonaryong pwer- Te anumang pagnanais 
sa sa pamamagitan ng adelantado at A -= “sy 3A SAYWAR na pumasok sa usa- 
walang batayang pagdedeklara ng TA pang pangkapayapa- 
gil-putukan. ang tunay na haharap at 


Mga tampok sa 25 armas nasamsam Katarungan laban sa Dinukot na mga 
. . sa reyd sa Northern mga pusakal na estudyante sa ICR, 
Isyung ito... Mindanao PAHINA 4 kriminal PAHINA 5 nabawi na PAHINA 6 


lulutas sa mga saligang panlipu- 
nang suliraning siyang nasa ugat 
ng armadong tunggalian. 

Sa katunayan, puro pagdodob- 
le-kara ang ginawa ng rehimeng 
Arroyo sa usapang pangkapayapaan 
sa loob ng nakaraang anim na ta- 
on. Halos wala itong tinupad sa 
mga obligasyon nito na nakapaloob 
sa mga pinirmahang kasunduan, 
tulad ng The Hague Joint Declara- 
tion of 1992, Comprehensive Ag- 
reement on Respect for Human 
Rights and International Humani- 
tarian Law (CARHRIHL), Joint 
Agreement on Security and Immu- 
nity Guarantees (JASIG) at Oslo Ac- 
cords noong Marso at Abril 2004. 

Sa partikular, patuloy na nilala- 
bag ng GRP ang isang mayor na 
probisyon ng Oslo Accords na nag- 
oobligang gumawa ng hakbang ang 
GRP para bawiin ang pagtutulak ni- 
to na mapabilang ang PKP, BHB at 
punong pampulitikang konsultant 
ng NDFP na si Jose Ma. Sison sa 
“listahan ng mga terorista” ng US 
at European Union. Tinukoy sa Os- 
lo Accords na ang gayong mga lis- 
tahan at ang panghihimasok ng US 
sa mga panloob na usapin ng Pili- 
pinas ay labag sa pambansang so- 
beranya at mapanira sa prosesong 


EB AYAN 


Taon XXXVIII Blg. 13 Hulyo 7, 2007 


Ang Ang Bayan ay inilalabas sa wi- 
kang Pilipino, Bisaya, Iloko, Hiligay- 
non, Waray at Ingles. 

Maaari itong i-download mula sa 
Philippine Revolution Web Central na 
matatagpuan sa: 

www.philippinerevolution.net 

Tumatanggap ang Ang Bayan ng 
mga kontribusyon sa anyo ng mga ar- 
tikulo at balita. Hinihikayat din ang 
mga mambabasa na magpaabot ng 
mga puna at rekomendasyon sa ikau- 
unlad ng ating pahayagan. Maaabot 
kami sa pamamagitan ng email sa: 

angbayan@yahoo.com 


pangkapayapaan. - 


Lalong ginagawang imposible l 


ng rehimeng Arroyo na muling ma- 


buksan ang usapang pangkapaya- § 


paan ngayong plano na nitong 
ibilang ang PKP at BHB sa sa- 
rili nitong listahan ng mga “te- 
roristang organisasyon.” 
Gagamiting .sangka- 
lan ng rehimeng 
Arroyo ang @ 
gayong pag- . 
hahanay para todo-todo ni-. 
tong mailunsad ang kampa- f 
nyang panunupil laban sa 
mga rebolusyonaryong 
pwersa at sa mga ligal na demokra- 


tikong pwersang pinararatangan ng 


rehimen na “prenteng orga- 


nisasyon” ng PKP-BHB, w Car SI Ka 
gayundin ang masusugid ki pa ma a ea 


pwersang anti-Arroyo at malawak 
na oposisyon. 

Walang bago kung tutuusin sa 
ginagawa ngayong pagbabanta ng 
rehimen na taguriang terorista ang 
PKP at BHB. Sa kabila ng pagpapa- 
walambisa sa batas laban sa suber- 
syon, malaon nang tinatratong te- 
rorista ng rehimeng Arroyo ang PKP 
at BHB para isaisantabi at tabunan 
ang mga rebolusyonaryong mithiin 
ng mamamayang Pilipino, pulaan 


Nilalaman 


Editoryal 


Panloloko ang alok na usapan 
ng rehimeng Arroyo 


Matatagumpay na TO 


25 armas nasamsam sa reyd 
11 sundalo patay sa ICR 


Pagpaparusa sa mga kriminal 
Pananalanta ng pasistang estado 


Mga kabataang dinukot, nabawi na 
Lider-kabataan, tinangkang dukutin 
Masaker sa Kalinga 

Nawawalang estudyante, 

hawak ng militar 


Balita 


Ang Ang Bayan ay inilalathala dalawang beses bawat buwan 
ng Komite Sentral ng Partido Komunista ng Pilipinas 


ang rebolusyonaryong armadong 
pakikibaka, ibasura ang usapang 
pangkapayapaan at bigyang-katwi- 
ran ang todo-largang teroristang 
gera at kampanya ng panunupil la- 
ban sa mga rebolusyonaryong 
pwersa at mamamayan. 

Mula 2001 ay walang tigil nang 
nananalasa ang rehimeng Arroyo sa 
paghahasik ng teroristang kampa- 
nya ng mga pampulitikang pama- 
maslang, pagdukot, iligal na pang- 
aaresto at pagsosona, pagkontrol 
sa galaw ng mamamayan, paglu- 
lunsad ng mga “food blockade,” 
pambobomba, panganganyon at 
pagpapalikas sa buu-buong mga 
komunidad. Itinutulak nito ang 
mamamayang Pilipino na mag-ar- 
mas upang ipagtanggol ang kani- 
lang mga karapatan, kamtin ang 
katarungan at ipataw ang karam- 
patang kaparusahan sa rehimeng 
Arroyo at mga alagad nito para sa 
kanilang mga pasistang krimen. 

Hinahangad ng PKP, NDFP at 
lahat ng mga rebolusyonaryong 
pwersa ang muling pagpapatuloy 
ng nauntol na pormal na negosa- 
syong pangkapayapaan sa pagitan 


ANG BAYAN Hulyo 7, 2007 


ng NDFP at GRP. Suspendido 
ito mula pa noong 2004 dahil 
sa kawalang katapatan ng GRP 
na tupdin ang mga obligasyon 
nito sa mga kasunduang pinir- 
mahan nito at ng NDFP. Inilili- Ņ 
naw ng NDFP na nagpapatuloy | 
ang prosesong pangkapayapa- 
an at bukas ito sa exploratory 
talks para maresolba ang mga 
balakid sa suspendidong por- 
mal na usapan, hangga't wa- 
lang pormal na deklarasyon ng 
pagsasara nito mula sa alin- 
mang panig. 

Sa katunayan, bilang pagma- 
magandang-loob, dati nang nag- 
paabot ang NDFP na bukas ito sa 
tigil-putukan kung pormal na ma- 
pagkakasunduan bago pa man ang 
panukala nitong 10-puntong Maik- 
ling Kasunduan para sa Kagyat at 
Makatarungang Kapayapaan. Mai- 
lalatag ng kasunduang ito ang pa- 
borableng kalagayan at kinakalla- 
ngang mga kasunduan bago mai- 
patupad ang tigil-putukan. 

Pero hindi kailanman magaga- 
wa ng PKP, BHB at mga rebolusyo- 
naryong pwersa na pumasok sa ti- 
gil-putukan nang walang kapaki- 
pakinabang na batayan at labag sa 


mga rebolusyonaryong prinsipyo at 
pagsusulong ng nagpapatuloy na 
armadong pakikibaka. 

Lalong hindi magpapatupad ng 
tigil-putukan ang PKP/BHB habang 
lansakan ang paglabag ng rehi- 
meng Arroyo sa karapatang-tao at 
walang habas ang pag-atake nito 
sa mga lider, konsultant at pwersa 
ng rebolusyonaryong kilusan, mga 
aktibista ng ligal na demokrati- 
kong kilusan at malawak na mama- 
mayan. Ang pagpapatupad ng mga 
rebolusyonaryong pwersa ng tigil- 
putukan sa gayong sitwasyon ay 
katumbas ng pagtalikod sa kara- 
patan at inisyatibang ipagtanggol 
ang kanilang mga sarili at ang ma- 
mamayan. 


Di kailanman bibitiwan ng 
PKP/BHB at armadong rebolu- 


n3 syonaryong kilusan ang sandata 


hangga't umiiral pa ang tungga- 
lian ng mga uri at mayroon 


4 4 pang natitirang kaaway na may 


| armadong kakayahang labanan 
ang rebolusyon. 

Pumapasok ang rebolusyo- 
naryong kilusan sa usapang- 
pangkapayapaan habang isi- 
nusulong ang armadong pakiki- 
baka. Ipinakikita nito ang de- 
terminasyon na resolbahin ang 
mga ugat ng armadong tunggalian 
sa bansa. 

Ang rebolusyonaryong arma- 
dong pakikibakang inilulunsad ng 
BHB ang pinakamabigat na tugon 
at sagka sa teroristang kampanya 
ng rehimeng Arroyo, katuwang ang 
kilusang protesta ng mamamayang 
Pilipino at ng internasyunal na 
kundenasyon sa mga pampuliti- 
kang pamamaslang, pagdukot at 
iba pang matitinding paglabag sa 
karapatang-tao sa Pilipinas. Ang 
pagtalikod sa armadong pakikiba- 
ka, maging ang walang batayang 
pagdedeklara ng tigil-putukan, ay 
katumbas ng pagtataksil sa rebolu- 
syon at mamamayan. AB] 


“US humanitarian mission", mapanlinlang—NDF Bicol 


44 ungkag at mapanlinlang,” 

batikos ni Kasamang Greg 
Bañares, tagapagsalita ng National 
Democratic Front ng Bicol, sa isi- 
nasagawang “RP-US humanitarian 
mission” ng mga tropa ng US sa la- 
lawigan ng Albay. Inilunsad ang 
“humanitarian mission” mula hu- 
ling linggo ng Hunyo hanggang 
unang linggo ng Hulyo. 

“Ang tunay na layunin ng mga 
tropang Amerikano ay magsagawa 
ng pagsasarbey sa mga dagat, pan- 
talan, kalupaan at mahahalagang 
instalasyong pampubliko,” ani Ka- 


ANG BAYAN Hulyo 7, 2007 


samang Bahares. Idinagdag niyang 
ang mga ito'y bilang paghahanda 
sa balak ng imperyalismong US na 
patindihin ang armadong panghi- 
himasok sa bansa gamit na panta- 
bing ang “military exercises” na na- 
katakdang ilunsad sa mga susunod 
na taon. 

Tinuligsa ni Kasamang Bañares 
ang pagsamantala ng imperyalis- 
mong US at kakutsabang gubyer- 
nong Arroyo sa pagkasalanta ng 
buhay ng mamamayan ng Albay. 
Aniya, nagpapanggap na “matulu- 
ngin at makatao” ang imperyalis- 


mong US samantalang ang mga pa- 
takaran nito ang dahilan ng pagka- 
lugmok sa kahirapan di lamang ng 
mga Bikolano kundi ng buong sam- 
bayanang Pilipino. 

Binalaan ng NDF-Bikol ang mga 
tropa ng US na huwag magtago sa 
likod ng “humanitarian mission” 
upang maniktik sa mga teritoryong 
saklaw ng Demokratikong Gubyer- 
nong Bayan. Huwag din silang lu- 
mahok sa mga operasyong pang- 
kombat ng AFP at PNP sa mga lu- 
gar na ito upang hindi sila maging 
target ng mga atake ng BHB. [AB 


3 


Mr MATATAGUMPAY NA OPENSIBA NG BHB 


25 armas nasamsam œ 


sa Northern Mindanao 


alawampu't limang armas ang nasamsam ng Ba- 
De Hukbong Bayan sa dalawang magkahiwalay na 


reyd na inilunsad sa Agusan del Norte at Bukidnon 
nitong huling linggo ng Hunyo. Apat na tropa ng ka- 
away ang napatay sa mga opensibang ito. 


Sa Agusan del Norte, nilusob ng 
mga Pulang mandirigma ng Front 4- 
A ng BHB ang isang detatsment ng 
23rd IB sa Barangay Lawan-Lawan, 
Las Nieves, noong Hunyo 27, ban- 
dang alas-3 ng madaling araw. Ayon 
kay Ka Cesar Renerio, tagapagsalita 
ng National Democratic Front-North 
Central Mindanao Region (NDF- 
NCMR), nasamsam ng mga Pulang 
mandirigma ang 17 armas, kabilang 
ang apat na M14, dalawang M16 at 
pitong karbin. Nakasamsam din sila 
ng apat na granada at mga kagami- 
tang pangkomunikasyon. 

Napatay sa labanan ang tatlong 


BHB sa isinagawang reyd. 

Bago ito, sinalakay ng isang 
platun sa ilalim ng Rexan Perez 
Command ng BHB ang istasyon ng 
pulisya sa Dangcagan, Bukidnon 
noong umaga ng Hunyo 23. Tuma- 
gal lamang ng tatlong 
minuto ang reyd. 


EN Napatay 
n ULAP qi >- dito 
elemento ng MIA A i Z9 ang isang 
Philippine Army "AA nanla- 
kabilang ang Du WA oa mum bang pu- 
sarhentong na- Mata- 
mumuno sa gumpay na 
detats- mu Napasok ng 
ment. Sa yunit ng 


kabilang banda, nagbu- 
wis ng buhay ang isang Pulang 
mandirigma. 

Matapos ang reyd, pinatay ng 
mismong mga sundalo ang limang 
tauhan ng CAFGU na kabilang sa 
mga nagbabantay sa detatsment. 
Pinaghinalaan ng AFP na ang mga 
elemento ng CAFGU ay kasapakat ng 


BHB ang armori ng 
pulisya at nasamsam ang limang 
M16, dalawang 9 mm at isang .45. 

Samantala, dalawang elemento 
ng CAFGU ang napatay ng BHB sa 
isang labanan noong Hunyo 24, 
alas-8 ng umaga sa Sityo Monte 
Alegre, Barangay Kandiis, Mag- 
saysay, Misamis Oriental. ABI 


11 sundalo napatay sa kampanyang militar ng BHB sa ICR 


abing-isang tropa ng Philippine 

Army ang namatay sa tatlong 
taktikal na opensibang inilunsad 
nitong Hunyo sa rehiyon ng Ilo- 
cos-Cordillera (ICR). Ang mga tak- 
tikal na opensiba ay bahagi ng 
kampanyang militar ng Bagong 
Hukbong Bayan (BHB) laban sa 
malawakang operasyong isi- 
nasagawa ngayon ng AFP sa hang- 
ganan ng Abra-Mt. Province-Ilocos 
Sur. 

Pitong sundalo ang napatay 
nang tambangan ng mga Pulang 
mandirigma ng Agustin Begnalen 
Command (ABC) ng BHB ang isang 
yunit ng 41st IB sa Barangay 
Wayangan, Tubo, Abra nitong Hun- 
yo 25. Bago ito, tatlong sundalo 
rin ang napatay sa ambus na isina- 
gawa ng isang yunit ng ABC sa 


4 


mga nag-ooperasyong tropa ng 
50th IB noong Hunyo 17 sa Sityo 
Pananuman, Barangay Tubtuba, sa 
bayan din ng Tubo. 

Ang operasyong militar na ni- 
lalahukan ng dalawang brigada ng 
5th Infantry Division ay ganting 
salakay ng kaaway sa sunud-sunod 
na mga taktikal na opensiba ng BHB 
noong Mayo 12-16 kung saan 13 
tropa ng 41st at 54th IB at isang 
elemento ng CAFGU ang napatay at 
mahigit 24 ang nasugatan. 
Nakasamsam din ang BHB ng li- 
mang M16, isang M203, dalawang 
M14, 1,600 bala at iba pang 
kagamitang militar. 

Mas maaga pa rito, mula Enero 
7 hanggang Abril 6 ng taong ito 
ay umabot sa 33 elemento ng ka- 
away ang napatay at tatlo ang na- 


sugatan sa iba't ibang labanan sa 
ICR. Lahat-lahat ay laking kumpa- 
nya ang mga kaswalti ng kaaway 
sa unang limang buwan ng 2007 
sa rehiyon. 

Ang mga pananambang ay tu- 
gon din sa kahilingan ng masa sa 
lugar na parusahan ang mga tropa 
sa marami nilang pang-aabuso. 
Pinakahuling krimen ng mga pasis- 
tang militar ang pagdukot nila sa 
anim na estudyante sa hangganan 
ng Tubo, Abra at Sagada, Mt. 
Province noong Hunyo 15. 

Sa hiwalay na pangyayari, 
isang sundalo rin ang napatay sa 
isang labanan sa pagitan ng BHB 
at ng Charlie Coy ng 21st IB sa 
Sityo Iyokan, Barangay Mallango, 
Tinglayan, Kalinga noong Hunyo 
23 ng umaga. AB] 


ANG BAYAN Hulyo 7, 2007 


Sa kanayunan ng Bukidnon 


Pagpaparusa sa pusakal na kriminal 


demokrasyang bayan sa pamamagitan ng lokal na organo ng ka- 

pangyarihang pampulitika. Dito, epektibong napangangalagaan 
ng demokratikong gubyernong bayanang mamamayan laban sa mga pu- 
sakal na kriminal. Sa ilalim ng demokratikong gubyernong bayan ang hu- 
kumang bayan, na dinudulugan ng mga hinaing ng mamamayan, tumi- 
timbang sa mga kaso at nagpapatupad ng hustisya alinsunod sa ebiden- 
syang nakalap. Instrumento ng hukumang bayan sa pagpapatupad ng 


De ng mamamayan sa kanayunan ng Bukidnon ang pag-iral ng 


hustisya ang Bagong Hukbong Bayan (BHB). 


Noong Hunyo 11, ipinatupad 
ng Rexan Perez Command (RPC) ng 
BHB ang hatol ng hukumang bayan 
na parusahan ng kamatayan si 
Manpaanod ”Andabaw” Diwangan, 
isang pusakal na elementong kri- 
minal na malaon nang inirereklamo 
ng taumbayan ng Cabanglasan at 
mga karatig-lugar. Pinarusahan si- 
ya sa Mangaod, Mandahikan, Ca- 
banglasan, Bukidnon. 

Sa ilang dekada niyang pama- 
mayagpag bilang kriminal na pro- 
tektado ng militar, si Diwangan ay 
naging bantog bilang mamamatay- 
tao, planter ng marijuana at 
mangangalabaw. Ayon sa pahayag 
ng RPC, umabot sa 
walo katao ang wa- Q 
lang awang pi- Q 
naslang ni Diw- 
angan. Umaabot ( 
din sa 10 ekta- 
rya ang tinatam- 
nan niya ng 
marijuana, ga- 
mit ang bin- 
hing  ibinib- 
igay ni Maj. 


dor ng Mili- 

tary Intelli- ” 

gence Battali- 

on sa ilalim ng 4th ID. Di rin ba- 
baba sa 15 kalabaw at dalawang 
kabayo ang ninakaw ni Diwangan 
mula sa iba't ibang residente ng 
mga bayan ng San Fernando at Ca- 
banglasan mula 1996 hanggang 


ANG BAYAN Hulyo 7, 2007 


R; 
Arturo Salva- | 


2006. 

Ilang taong hindi magalaw-ga- 
law si Diwangan dahil sa kanyang 
mahigpit na kuneksyon sa militar. 
Mabangis din siya at palaging pi- 
naliligiran ng kanyang mga arma- 
dong tauhan. Subalit sa tulong na 
rin ng mga impormasyong ipinaa- 
bot ng masa sa BHB ay nasukol din 
siya ng Pulang hukbo at naipataw 
sa kanya ang karampatang parusa, 
alinsunod sa atas ng hukumang 
bayan. 

Ang hukumang bayan at ang 
demokratikong gubyernong bayang 
nagpapatakbo nito ang siyang tu- 


O 


nay na dinudulugan ng maralitang 
mamamayan ng kanilang mga hi- 
naing. Ito'y di lamang dahil sa ka- 
inutilan ng mga reaksyunaryong 
korte at iba pang tagapagpatupad 
umano ng batas na pangalagaan 
ang interes ng mamamayan. Dahil 
din ito sa malinaw na pagkampi ng 
mga ito sa malalaking panginoong 
maylupa at iba pang makapangya- 
rihang tao. 

Naging mabunga para sa ma- 
mamayan ang mga kasong idinudu- 
log nila sa demokratikong gubyer- 
nong bayan. Halimbawa, nitong 
nagdaang mga taon ay umabot sa 
10 kalabaw ang nabawi ng BHB sa 
mga magnanakaw at naibalik sa 
mga may-ari. 

Taliwas sa reaksyunaryong kor- 
te na sa pagsasampa pa lamang ng 
kaso at sa abugado ay agrabyado 
na ang mahihirap dahil sa taas ng 
mga bayarin, walang hinihinging 
filing fee at iba pang bayarin ang 
hukumang bayan. 

Ang mga datos na pinag-aara- 
lan ng hukumang bayan sa pagga- 
wa nito ng desisyon ay bolunta- 
ryong ibinibigay ng mamama- 
yan sa mga kasamang kumi- 


kilos sa 
A 


lugar, tali- 
was sa 
reaksyuna- 
ryong kor- 
te kung saan 
ang mga testigo 
ay pwedeng baya- 
ran at bilhin. 
Makatarungan 
lamang na sa huku- 
mang bayan idulog 
ng mamamayan ang 
kanilang mga karai- 
ngan para makamit 
nila ang hustisyang 
malaon nang ipinag- 
kakait sa kanila. Œ 


5 


Szala PANANALANTA NG PASISTANG ESTADO 
Dinukot na mga estudyante 


sa ICR, nabawi na 


na estudyante matapos ang halos dalawang linggo sa kamay ng 


Ni na nabawi nitong huling linggo ng Hunyo ang anim 


militar. Sa pamamagitan ng sama-samang pagkilos at de-' A 
terminasyon ng mga residente ng Kili, Tubo, Abra, naigiit nila sa (CG 
militar na palayain ang anim sa kabila ng unang pagtanggi ng AFP Yy 


na nasa kanila ang mga kabataan. 

Ang mga dinukot na sina Josie 
Padingil, Josefa Banglay, Jane Du- 
malig, Isabel Lawagan, Igan Lume- 
byang at Sumili Maguinsay ay pa- 
wang nasa edad 15-18 anyos at 
mga estudyante ng Mountain 
Province General Comprehensive 
High School (MPGCHS) sa Sagada. 

Pauwi na sila noong Hunyo 15 
nang dukutin sila ng mga sundalo 
ng 54th IB sa Bangaan-Buasao-Ki- 
li trail. Unang napabalita ang gina- 


wang pagdukot sa mga estud- 
yante sa isyung Hunyo 21 ng 
Ang Bayan. 

Hinanap ng mga residente ng 


Kili ang kabataan maging sa mga Ñ 


kanugnog na baryo ng hilagang Sa- 
gada, Mountain Province. Napag- 
alaman nilang dinala ng mga sun- 
dalo ang mga kabataan upang hin- 
di masundan. Ayon sa dalawa sa 
mga kabataang dinukot, umabot 
sila sa Barangay Baclingayan, Tu- 


bo. Mahigit isang linggo bago ma- 
tagpuan ng mga taga-Kili ang mga 
estudyante sa isang kampo ng mi- 
litar sa bayan ng Lagangilang, 
Abra. 

Sa tulong ng mamamayan ng 
Sagada, napilitan ang militar na 
palayain ang apat na babaeng es- 
tudyante noong katapusan ng Hu- 
nyo. Ilang araw matapos ito, pina- 
laya na rin ang dalawang kabata- 

~ ang lalaki at ihinabi- 

f Wo lin sa konseho ng 
nG q j agata: Lumitaw sa 


dagdag na imbesti- 


ng saykolohikal 
at pisikal na 
tortyur sa 11 
araw na ha- 
sila ng 


Lider-kabataan, tinangkang dukutin 


gawang pangkalusugan ang hinaras ng mga elemento ng AFP nitong 


Ta: lider ng kabataan ang tinangkang dukutin at ilang mangga- 


nakaraang dalawang linggo. 


Hunyo 29. Tinangkang dukutin 
ng armadong kalalakihan si Israel 
Bacutan, 15, tagapangulo ng Anak- 
bayan-National Capital Region sa 
harap mismo ng kanilang hedkwar- 
ters sa Welcome Rotunda, Quezon 
City. Kagagaling lamang ni Bacutan 
sa pang-umagang palabas sa tele- 
bisyon kung saan nagsalita siya la- 
ban sa militarisasyon sa mga kam- 


pus at sa mga maralitang ------ Tx 


komunidad sa Metro Mani- 
la. Tinalakay niya ang 
epekto nito sa mga estud- 

yante at mamamayan at 

ang pangangailangang la- 
banan ito ng kabataan. Na- 4 
kapiglas siya sa mga dudu- 
kot sana sa kanya at naka- 


kainan sa tabi ng kanilang hed- 
kwarters. 

Hunyo 16-17. Hinaras ng mga 
elemento ng 21st at 77th IB ang 
mga manggagawang pangkalusugan 
na naglulunsad ng medical mission 
sa Sityo Ubel, Barangay Gawaan, 
Balbalan, Kalinga. Ang medical mis- 
sion ay inilunsad ng Health Alliance 
for Democracy at Community Health 
Education, Services 
and Training in 
the Cordillera Re- 
gion. 

Pinaligiran 
ng mga sundalo 


N 


ang lugar kung 
A saan ginagawa 
| “ang 5 panggaga- 
mot.  Pinagtata- 


nong ang mga manggagawang 
pangkalusugan at kinunan sila ng li- 
trato ng mga sundalo. Binansagan 
silang mga kasapi ng BHB kahit pa 
ipinaliwanag nila na may permiso 
ng alkalde ng Balbalan ang kanilang 
misyon sa nasabing barangay. 

Pagkatapos ng pananghalian ay 
lumipat ang mga sundalo sa Sityo 
Pipi ng naturang barangay. Nagpa- 
tawag sila roon ng pulong at pina- 
labas na ang isinasagawang me- 
dical mission sa Sityo Ubel ay pu- 
long ng BHB. 

Hindi ito ang unang pagkakata- 
ong tinakot ng mga sundalo ang 
mga nagsasagawa ng misyon. No- 
ong Abril 2005, pinaligiran ng mga 
sundalo ang mga boluntir na naglu- 
lunsad ng seminar pangkalusugan 
sa barangay hall ng Gawaan. 

Hunyo 9-10. Di bababa sa da- 
lawang unyonista ng Chong Won 


ANG BAYAN Hulyo 7, 2007 


PANANALANTA NG PASISTANG ESTADO sir: 


Fashion Garments Trading Inc. 
ang nasugatan nang salakayin ng 
mga bayarang maton ang piket- 
layn ng mga manggagawa sa 
Cavite Export Processing Zone sa 
Rosario, Cavite. Kabilang sa mga 
nasugatan ang mga lider-unyon 
na sina Resurrecion Ravelo at 
Florencia Arevalo, tagapangulo 
at kalihim ng Nagkakaisang 
Manggagawa sa Chong Won. 

Siyam na lalaki na nakasakay 
sa isang van na may plakang UVD 
390 ang lumusob sa piketlayn. 
Tinutukan nila ng mga patalim 
ang mga welgista habang giniba 
ng iba ang mga tolda sa piket- 
layn. Pinagtatapon din ang pag- 
kain at iba pang gamit ng mga 
manggagawa. Binantaan silang 
papatayin kung hindi nila kagyat 
na bubuwagin ang piketlayn. 

Bandang alas-3:30 ng mada- 
ling araw ng Hunyo 10, muling 
sinalakay ang piketlayn ng 20 
nakabonet na kalalakihan na ar- 
mado ng mga M16 at nakauni- 
porme ng fatigue. Pinadapa at ti- 
nutukan ang mga manggagawa 
at pinagnakawan ng mga cell- 
phone, kamera, pitaka at iba 
pang personal na gamit. 

Nagpahayag ng pagkabahala 
sa kaligtasan ng mga manggaga- 
wa ng Cho Won ang kapatid na 
mga unyon nito sa Canada. Por- 
mal na nagpaabot ng kanilang 
pagkabahala sa rehimeng Arroyo 
ang Canadian Auto Workers Uni- 
on (CCWU), United Steel Workers 
(USW), Kairos-Canadian Ecume- 
nical Justice Initiatives (CEJI) at 
ang Maquila Solidarity Network, 
isang grupo na nagtataguyod sa 
karapatang-tao. 

Iginigiit ng unyon ng Chong 
Won ang pagkakaroon ng paniba- 
gong collective bargaining agree- 
ment at pagbabalik sa trabaho 
ng mga upisyal ng unyon na sini- 
pa noong Setyembre 2006. ABI 


ANG BAYAN Hulyo 7, 2007 


Masaker sa Kalinga 


tropa ng militar at pulisya ang isang komunidad ng mga minor- 


fiore mil magsasaka ang minasaker nang salakayin ng mga 


yang setler sa Sityo Malapiat, San Pascual, Rizal, Kalinga noong 
Hunyo 25. Limang magsasaka rin ang nasugatan sa pag-atake. 


Nilusob ng pinagsanib na mga 
tropa ng 77th IB, 21st IB at 501st 
Brigade ng Philippine Army, 
Provincial Mobile Group at Region- 
al Mobile Group ng Cagayan-PNP 
ang mga magsasaka sa utos ng pa- 
nginoong maylupa at dating meyor 
ng Rizal na si Marcelo de la Cruz at 
ang anak niyang si Chris Mark, ang 
bagong halal na alkalde. Ang mag- 
amang de la Cruz ay kabilang sa 
isa sa mga angkang umaangkin sa 
lupa ng mga magsasaka. 

Lima sa mga pinaslang—sina 
Lakay Ulliba, Pedro Ulliba, Felimon 
Ulliba, Delfin Madayag at Johnny 
Gaspar Cayabo--ay mula sa tri- 
bong Mabaca. Nagmula naman sa 
tribong Butbut sina Bangi Bakkay, 
Agyao Sabawil, Abok Tayaan, Say- 
at Addawi at Alib Baklas, samanta- 
lang si Juan Attang ay mula sa tri- 
bong Poswoy/Ab-abaan. Ang ika- 
12 biktima ay si Conrado Ordonia, 
isang dayong Ilokano. 

Nagsimula ang pananalakay 
alas-7 pa lamang ng umaga nang 
paligiran ng dalawang kumpanya 
ng mga sundalo at pulis ang komu- 
nidad. Habang papalapit ang mga 
sundalo ay sinimulang sunugin ng 
mga pulis ang mga bahay ng mga 
magsasaka. Pinaulanan ng bala ang 
mga residente, gamit ,,- 
ang isang V-150 naff 
Armored Personnel 4 
Carrier, isang Ay 
tangkeng Patar, Nf N 
limang masinggan Wahe 
at iba pang malalakas #1. 3 
na armas. Binalewala kak 


ng mga tropa ang paki- KN 
usap ng mga residente na N 


itigil na ang pananalakay. Umabot 
sa 30 bahay ang sinunog. 

Dahil dito, napilitan ang mga 
residente na lumaban at makipag- 
sagupaan sa mga sundalo at pulis. 
Tumagal ito nang halos sampung 
oras ang sagupaan. 

Tinangka ng militar at pulisya 
na pagtakpan ang kanilang krimen 
sa pamamagitan ng paglalabas ng 
mga bulaang ulat na siyam na pu- 
lis ang napatay at 10 iba pa ang 
nasugatan. Ang totoo'y anim na 
pulis lamang ang bahagyang nasu- 
gatan sa tagibang na labanan. 

Noong 2003, idineklara ng Kor- 
te Suprema na pampublikong lupa- 
in ang 144 ektarya sa humigit-ku- 
mulang 5,000 ektarya sa 15 bara- 
ngay ng Rizal na saklaw ng Madri- 
gal estate, Romualdez estate at 
mga de la Cruz. Inangkin na ito ng 
mga setler na matagal nang nagbu- 
bungkal ng lupain doon alinsunod 
sa programa sa reporma sa lupa ng 
gubyerno. Karamihan sa mga setler 
ay nagmula sa iba't ibang tribo sa 
mga bayan ng Tabuk, Tinglayan at 
Balbalan na napilitang dumayo sa 
Rizal dahil sa kakulangan ng lu- 
pang mabubungkal sa mga interyor 
na munisipalidad. 

Noong 2006 ay sinimulan 


j na ring angkinin ng pamilyang 
Dy at ni Eduardo Cojuangco 
YG ra malaking bahagi ng 


v Pagcial sa walong 
barangay na nais saklawin nina 


Cojuangco. ABI 


sir: PANANALANTA NG PASISTANG ESTADO 


Nawawalang estudyante, hawak ng militar 


mento ng 56th IB ang mga estudyante ng University of the Phi- 


Mre isang taon ang nakararaan mula nang dukutin ng mga ele- 


lippines na sina Sherlyn Cadapan at Karen Empeño at ang magsa- 
sakang si Manuel Merino sa San Miguel, Hagonoy, Bulacan. Nitong naka- 
raang buwan, kinumpirma ng pamilya ni Cadapan na buhay pa si Sherlyn 
noong Abril at hawak ng mga elemento ng militar. 


Ayon kay Mrs. Erlinda Cadapan, 
ina ni Sherlyn, dinala ng militar 
ang kanyang anak sa bahay ng bye- 
nan nito sa Calumpit, Bulacan no- 
ong Abril 11 at pinakuha ng ilang 
personal na gamit. Mahigpit siyang 
binantayan ng tatlong armadong 
babae at dalawang lalaki na naka- 
damit sibilyan at animo'y nag-aas- 
tang mga kasapi ng Bagong Huk- 
bong Bayan (BHB). Kahit minsan 
ay hindi pinagsalita si Sherlyn at 
dinikitan ng tatlong babae sa bu- 
ong panahong nasa loob siya ng 
bahay. Ayon sa mga nakakita sa ka- 
nya, maputla si Sherlyn at muk- 
hang takot na takot. Bago ito, na- 
mataan din ng ilang residente si 
Sherlyn sa Bataan. 

Ani Mrs. Cadapan, dalawang 
buwang nagdadalantao si Sherlyn 
nang dukutin siya, kaya sa tantya 
niya ay nakapanganak na ito 
noong Enero. Kung gayon, 
aniya, hindi lamang ang ka- 
nyang anak ang hawak ng 
militar. “Hostage din ang 
apo ko.” 

Ayon naman sa byenan ni #[p 
Sherlyn, isang araw matapos 
siya puntahan ng mga nakasibil- 


man siya ng mga unipormadong 
militar. Nagkunwari silang nag- 
sisiyasat sa misteryosong pag- f 
papakita ni Sherlyn sa kanya. 
Nagdrama pa silang may nagsabi 
diumano sa kanila na nagpunta si 
Sherlyn sa bahay na iyon. Gustong 
palabasin ng militar na wala sa ka- 
may nila si Sherlyn at nasa kamay 


yang sundalo ay pinuntahan na- | 


ito ng BHB. Nakilala ng byenan ni 
Sherlyn ang dalawa sa mga sunda- 
lo dahil sila rin ang nagdala kay 
Sherlyn sa bahay at nagpanggap na 
mga Pulang mandirigma. Dati nang 
ginagamit ng AFP ang bulaang li- 
nya na sumapi lamang sa BHB sina 
Sherlyn at Karen para pagtakpan 
ang kanilang responsibilidad sa kri- 
men. 

Dumarami ang mga patunay na 
mga militar ang dumukot kina 
Sherlyn, Karen at Manuel. Ilang 
araw matapos sila dukutin noong 
nakaraang taon, namataan ng mga 
tagapagtanggol sa karapatang-tao 
na sumugsog 
sa kanila ang 
dyip na gi- | 


namit sa pagdukot. Nasa com- 
pound ng 56th IB sa Iba, Hagonoy 
ang dyip na may plakang RTF 597 
kung saan isinakay ang mga bikti- 
ma. Dalawang araw matapos ang 
pagdukot, nakilala ng magsasa- 
kang si Alberto Martinez si Merino 
kasama ang kalalakihang nakabo- 
net na dumukot sa kanya sa ka- 
nyang bahay. Isinakay din sa isang 
dyip na may plakang RTF 597 si 
Martinez at dinala sa isang de- 
tatsment ng militar sa Mercado, 
Hagonoy, Bulacan. Sa detatsment 
na ito, ininteroga siya ng isang 
nagngangalang Arnel Enriquez at 
pinagtatanong kung may nakikila- 
la siyang Tanya, Vincent o Lisa. Sa 
paglalarawan ng nag-iinteroga, 
nabatid ni Martinez na sina Karen, 
Sherlyn at Manuel ang tinutukoy 
ng militar. 

Pinatibay din ng testimonya ni 
Oscar Leuterio, isang dating dete- 
nido, ang presensya ng dalawang 
estudyante sa kampo ng militar. 
Ayon sa kanya, may nakita siyang 
dalawang babaeng tumutugma sa 
deskripsyon nina Sherlyn at Karen 
sa kampo na pinagbimbinan sa ka- 
nya noong Agosto 2006. 

Ibinasura ng korte ang peti- 
syon para sa writ of habeas corpus 
na isinampa ng mga pamilya ng 
mga biktima dahil anito, hindi ni- 
to mapagpapasyahan ang ligalidad 
ng detensyon nina Cadapan, Empe- 
ho at Merino kung hindi inaamin 
ng militar na hawak nga nila ang 
mga ito. Pero mismong korte ay 
hindi naniniwala sa militar. Anito, 
mukhang hindi nagsasabi ng bu- 


ong katotohanan ang AFP. Panay 


ang pagtanggi ng mga ito, pero 
hindi tumutugma ang kanilang 
mga pahayag. 

Samantala, wala pang balita 
hinggil kina Empefo at Merino. [E 


ANG BAYAN Hulyo 7, 2007 


=s PANANALANTA NG PASISTANG ESTADO 


Panukalang batas sa US, 
ikinalugod ng mga aktibista 


IKINALUGOD ng mga progresibong organisasyong Pilipino ang 
isang panukala sa Senado ng US na nagbabawal ng paggamit 
sa ayudang militar ng US laban sa mga Pilipinong sibilyan. 

Ang pagbabawal ay bahagi ng Foreign Operations Spen- 
ding Bill na pinagtibay nitong nakaraang linggo ng Commit- 
tee on Appropriations ng Senado ng US. Dito'y inaatasan ang 
Secretary of State ng US na subaybayan ang ayudang militar 
sa Pilipinas upang hindi iyon “magamit ng mga yunit ng 
pwersang panseguridad ng Pilipinas laban sa mga sibilyan, ka- 
bilang yaong mga kasapi ng mga partido pulitikal ng oposi- 
syon at mga grupong nagtataguyod sa karapatang-tao.” 

Nakasaad sa panukalang batas ang naturang pagbabawal 
bunga ng panghihimok ng mga Pilipinong taong simbahan at 
tagapagtaguyod ng karapatang-tao. Ilang buwan nang nagsi- 
sikap ang mga grupong Pilipino na kumbinsihin ang Kongreso 
ng US na higpitan ang pagbibigay ng ayudang militar sa gu- 
byerno ng Pilipinas dahil nagagamit ito sa kampanya ng eks- 
trahudisyal na pamamaslang sa mga aktibista sa bansa. 

Sa partikular, nakasaad sa Foreign Military Funding Bill na 
daragdagan lamang ang ayudang militar ng US sa Pilipinas 
kung ipatutupad ng gubyerno ang mga rekomendasyon ni 
Philip Alston, UN special rapporteur on extrajudicial killings, at 
titiyakin na hindi lalabag sa karapatang-tao ang AFP. Kabilang 
sa mga rekomendasyon ni Alston ang pagtigil ng militar sa 
pag-uugnay ng mga ligal na pampulitikang grupo sa mga ar- 
madong grupong rebelde. 


Espesyal na pagtrato kay Bedol, binatikos 


BINATIKOS ng Bagong Alyansang Makabayan (BAYAN) ang 
anito'y espesyal na pagtrato kay Maguindanao provincial 
elections supervisor Lintang Bedol, kumpara sa di makataong 
pagtrato sa mga kongresista ng Bayan Muna at Anakpawis 
nang sila'y arestuhin. 

Dalawang araw matapos siya arestuhin dahil sa di niya 
pagsipot sa mga pagdinig ng Commission on Elections (COME- 
LEC), pinalaya si Bedol at hinayaang magpahinga sa isang ma- 
mahaling hotel sa Maynila. 

Si Bedol ay itinuturing ng COMELEC na testigo at hindi 
suspek. Ito ay sa kabila ng mga ulat na siya ang may paka- 
na ng malawakang pandaraya sa Maguindanao. 

Ayon sa mga ulat, walang aktwal na eleksyong naganap 
sa Maguindanao at mga upisyal lamang ng COMELEC ang nag- 
puno ng mga balota. Dahil dito, nakakuha ng di kapani-pa- 
niwalang 12-0 na panalo ang Team Unity sa prubinsya. Para 
hindi maberipika ang resulta ng halalan sa prubinsya ay si- 
nabi ni Bedol na nawala umano sa kanyang gwardyadong 
upisina ang mga certificate of canvass. 


ANG BAYAN Hulyo 7, 2007 


Pagdukot ng ISAFP kay Burgos, 
kinumpirma 


ANG pagdukot noong Abril 28 kay Jonas Bur- 
gos, aktibistang anak ng yumaong anti-Mar- 
cos na peryodistang si Jose Burgos, ay kaga- 
gawan ng isang yunit ng Intelligence Service 
of the AFP (ISAFP). 

Ito ang ibinunyag ng isang ahente ng 
ISAFP sa pahayagang Philippine Daily Inqui- 
rer. Ayon sa ahente, dinukot si Burgos dahil sa 
pagkakasangkot niya umano sa rekrutment at 
gawaing edukasyon ng Partido Komunista ng 
Pilipinas. 

Anang impormante, noon pang Oktubre 
2006 ay minsan na niyang naulinigan sa mga 
myembro ng isang susing yunit paniktik ang 
planong pagdukot kay Burgos. Pinag-uusapan 
umano noon ng mga ahente na “nakakahon” 
na ang aktibista. 

Nang pumutok ang balita hinggil sa pag- 
dukot, nakilala ng impormante ang mga sang- 
kot na ahente mula sa mga drowing na ini- 
handa ng pulisya. Ang naturang mga ahente 
ay pawang mga myembro raw ng yunit panik- 
tik na may kodang “Spot 4” na siyang suma- 
saklaw sa Fairview, Quezon City kung saan di- 
nukot si Burgos. Ang mga ahenteng dumukot 
kay Burgos ay may koda raw na “Bajam” at 
“Donna.” 

Idinagdag pa ng ahente na kilala rin niya 
ang dalawang sasakyang ginamit sa opera- 
syon base sa paglalarawan ng mga nakasaksi. 
Ang naturang mga sasakyan ay matatagpuan 
pa rin daw sa Camp Aguinaldo, ang punong 
himpilan ng AFP. 

Mismong mga tauhan na ng reaksyuna- 
ryong hukbo ang lumilitaw para patunayan 
ang mga kasong matagal ipinagmamaang-ma- 
angan ng rehimeng Arroyo. 

Kamakailan lamang, tatlong heneral ng 
AFP ang nagpahayag ng kahandaang isiwalat 
ang kanilang nalalaman ukol sa pagkakasang- 
kot ng militar sa mga kaso ng pagdukot at pa- 
mamaslang sa mga aktibista. Ipinahayag nila 
ito bilang suporta sa plano ng bagong halal 
na senador na si dating Ltsg. Antonio Trilla- 
nes IV na imbestigahan ang mga pampuliti- 
kang pamamaslang oras na magbukas ang 
Kongreso. 


33 BALITA 


Mga kumpanya ng gatas, binatikos 


PINAGLALABANAN ngayon sa Korte Suprema ang ligalidad ng 
pagpapatupad ng mga alituntunin ng Milk Code, ang batas na 
nagbabawal sa mga kumpanya na nagmamanupaktura ng mga 
gatas para sa sanggol (infant formula) na maglabas ng mga 
di makatotohanan at di syentipikong patalastas para itulak 
ang paggamit ng kanilang produkto. 

Ipinagbabawal ng Milk Code of 1986 ang di makatoto- 
hanang pagtatalastas ng mga infant formula para sa mga 
batang edad 0-12 buwan. Noong 2006, sinaklaw na nito ang 
gatas para sa mga batang hanggang dalawang taong gulang. 

Kasakiman para sa tubo ang nasa likod ng pagmamatigas 
ng mga kumpanyang ito laban sa Milk Code. Di bababa sa P21 
bilyon ang taunang tubo ng mga monopolyong kumpanyang 
ito sa Pilipinas mula sa pagbebenta ng infant formula. 

Sa kabila ng malaon nang pag-iral ng Milk Code, kabi-ka- 
bila ang mapanlinlang na impormasyong pinalalaganap kaug- 
nay ng mga infant formula. Kabilang dito ang patalastas na 
nakapagpapatalino umano o nakapagpapatangkad ang mga 
ito. Umaabot sa mahigit P5 bilyon ang ginagastos ng mga 
kumpanyang ito sa pagpapatalastas taun-taon. 

Agresibo rin ang panunuhol ng mga kumpanya ng gatas 
sa mga ospital at doktor para itulak ang paggamit ng infant 
formula sa halip na pagpapasuso ng mga ina. 

Ipinagbabawal din ng batas ang hindi paglalagay ng mga 
kumpanya sa etiketa o label ng gatas ng mga panganib na 
kaakibat ng paggamit ng mga infant formula at ang mga da- 
pat pag-ingatan sa pagbibigay nito sa mga sanggol. 


Maanomalyang kontrata, itinatago 


PILIT na pinagtatakpan ng mga alipures ng rehimeng Arroyo 
ang nabunyag na maanomalyang kontratang pinasok nito ka- 
sama ang ZTE Corporation, isang kumpanyang Chinese. Ang 
kontratang ito na nagkakahalaga ng 5330 milyon na sagot la- 
hat ng gubyerno (uutangin muna sa ZTE ang halaga at baba- 
yaran nang may interes) ay iginawad sa ZTE Corporation pa- 
ra itayo ang National Broadband Network sa lahat ng mga 
upisina ng gubyerno sa Pilipinas. Dahil sa pagkakabunyag ng 
anomalya, pinalalabas ngayon ng mga sangkot na ahensya ng 
gubyerno na “nawala” ng mga kinatawan ng rehimen ang ko- 
pya nito ng kontrata. Dahil “nawawala” ito, hindi ito mausi- 
sa ng mga abugado at iba pang kinatawan ng gubyerno. 
Hindi sumunod sa tamang proseso ng bidding ang pagga- 
wad ng kontrata sa ZTE. Iginawad ito sa ZTE kahit may dala- 
wang kumpanyang nagsumite ng bid para sa proyekto sa mas 
mababang halaga. Nag-alok ang Amsterdam Holdings Inc. 
(AHI) na itayo ang naturang network sa halagang 5240 mil- 
yon nang walang anumang gagastusin ang gubyerno. Isa 
pang empresa, ang Arescom ang nag-alok ng 5135 milyon. 


10 


Pangingikil ng Commission 
on Appointments, nabunyag 


MULI na namang nabunyag ang talamak na 
pangingikil ng mga myembro ng Commission 
on Appointments (CA) sa pag-aapruba ng 
paghirang ng mga upisyal ng gubyerno. Ibi- 
nunyag ni Rep. Herminio Teves na umaabot 
sa P5 milyon ang hinihingi ng tinataguriang 
“Big 5” ng CA sa kanyang anak na si Acting 
Finance Secretary Margarito Teves para tulu- 
yan na siyang maiproklamang kalihim. Dala- 
wang taon nang nakabimbin ang pag-aapru- 
ba kay Teves. Ayon pa sa matandang Teves, 
pinamumunuan ni Cong. Prospero Pichay ang 
“Big 5.” 

Ibinunyag naman ng isang dating upisyal 
ng Department of Education (DepEd) na hi- 
ningan ang mga dating kalihim nito na sina 
Florencio Abad at Edilberto de Jesus ng tig- 
P5 milyon para sa bawat kongresistang 
myembro ng CA. 

Isang mataas na upisyal din ng Philippi- 
ne Army ang hiningan ng P50 milyon ng 
isang kongresista para mapataas ang ranggo. 
Nainsulto ang kongresista nang makatang- 
gap ng P50,000 lamang mula sa appointee 
kaya ibinalik nito ang pera. Mas malaking 
halaga pa ang hinihingi sa mga appointee na 
itatalaga sa mga lugar na laganap ang hwe- 
teng. Sa isang kaso, pinababayaran ng kon- 
gresistang myembro ng CA sa military at- 
tache ang kanyang gastos sa pagliliwaliw sa 
US kasama ang kanyang kalaguyo. 

Ayon naman kay dating Agriculture 
Secretary at kasalukuyang National Anti- 
Poverty Commission director Domingo Panga- 
niban, ilang myembro ng CA ang humingi sa 
kanya ng mga proyektong nagkakahalagang 
P80 milyon bilang kundisyon sa pagpapa- 
tibay sa kanyang pagkakahirang. 

Pinigilan na ng Malacafang si Herminio 
Teves na magsalita pa tungkol sa isyu. Bi- 
lang pampalubag-loob, muling hinirang ni 
Gloria Arroyo si Margarito Teves bilang fin- 
ance secretary. Samantala, dahil sa matitibay 
na testimonya laban kay Pichay, napilitan si- 
yang umamin noong Hunyo 27 na humihingi 
nga ng mga pabor (proyekto, kontrata, pusi- 
syon at iba pa) ang mga kongresista sa CA. 


ANG BAYAN Hulyo 7, 2007 


Pahayagan ng Partido Komunista ng Pilipinas 
Pinapatnubayan ng Marxismo-Leninismo-Maoismo 


Taon XXXVIII Blg. 13 
Hulyo 7, 2007 
www. philippinerevolution. net 
Editoryal 


Panloloko ang alok na usapang 
pangkapayapaan ng rehimeng Arroyo 


N ee e a ang mga susing upisyal pansegu- Hindi mapayuyukod ang NDFP at rebolusyonaryong 


ridad at pandepensa ng Malacañang na nais kilusan sa banta ng rehimen na pormal na nitong ba- 
umano nilang muling buksan ang pormal na bansagang “terorista” ang PKP at BHB at ihahanay sa 
usapang pangkapayapaan sa pagitan ng Gubyerno ng mga bandidong grupo 
Republika ng Pilipinas (GRP) at National Democratic NA l 2 tulad ng Abu Sayyaf 
Front of the Philippines (NDFP), pero sa kundisyong 2 A ~at Jemaah Islam- 
magdedeklara ng tigil-putukan ang Bagong Huk- KK iyah sa ilalim ng 
bong Bayan (BHB). tinaguriang Human 
Nananatiling bukas ang rebolusyonaryong ki- Security Act (HSA) 
lusan na makipag-negosasyong pangkapayapaan sa o batas “anti-tero- 
naghaharing rehimen pie 25 rismo.” Hindi nati- 
basta't magpakita tinag ang mga rebolu- 
ito ng sinseridad. syonaryong pwersa sa 
Subalit tahasang dakdak ng rehimen 
ibinabasura. ng na gagamitin ang pa- 
NDFP ang di ma- [ON | i8 HID sistang HSA para 
katwirang kundi- |8 7 ks “durugin ang mga te- 
syong nais ipataw rorista” at lipulin ang re- 
ng rehimeng Arroyo bolusyonaryong kilusan ba- 
para sa pagpapatuloy go sumapit ang 2010. 
ng usapan. Malinaw na Nais palabasin ng rehimen na ang patuloy na 
gustong itali ng rehi- lumalakas at lumalawak na rebolusyonaryong ki- 
meng Arroyo ang muling lusan ay napakahina na at padausdos. 
pagbubukas ng usapang Gusto lamang ikubli ng re- 
pangkapayapaan sa pagsu- himen ang mga kabiguan 
ko ng Partido Komunista nito sa larangan ng 
ng Pilipinas (PKP), Bagong digmaan, gayundin 
Hukbong Bayan (BHB) at ang kawalan nito ng 


mga rebolusyonaryong pwer- Te anumang pagnanais 
sa sa pamamagitan ng adelantado at A -= “sy 3A SAYWAR na pumasok sa usa- 
walang batayang pagdedeklara ng TA pang pangkapayapa- 
gil-putukan. ang tunay na haharap at 


Mga tampok sa 25 armas nasamsam Katarungan laban sa Dinukot na mga 
. . sa reyd sa Northern mga pusakal na estudyante sa ICR, 
Isyung ito... Mindanao PAHINA 4 kriminal PAHINA 5 nabawi na PAHINA 6 


Mga instruksyon sa paglilimbag 


1. Ang sinundang pahina, na eksaktong kopya ng pahina 1 maliban sa mas mapus- 
yaw ang masthead o logo ay para sa mga gumagamit ng mimeo machine o naglilimbag 
sa paraang v-type. Idinisenyo ito para hindi madaling makasira ng istensil. 


2. Pag-print sa istensil: 
Sa print dialog, i-check ang Print as image 


Alisin ang check sa Shrink oversized pages to paper size 
I-click ang Properties 


Tiyaking naka-set sa 100% ang Scaling 


a) 

b) 

k) 

d) I-click ang Advanced 
e) 

d) Ituloy ang pag-print 


3. Hinihikayat ang mga kasama na ipaabot sa patnugutan ng AB ang anumang proble- 
ma kaugnay ng paglilimbag sa pamamagitan ng v-type. Magpadala ng email sa angba- 
yan@yahoo.com 


